


CAN DDIFRIFOL, 


Ym cyffelybu Einioes Dyn i bob peth 
DARFODEDIG, 





Ail Rhoses ar y mân-wydd, 

Neu ail ìi Flodeu'r Coedydd; 
Aili Beraidd Lysiau Mai, 
Ail Borau cyn Prydnhawn-ddydd. 
Ail i'r Haul cyn maecblud, 
Ail i'r cysgod hefyd; 

Ail i'r Goldyn iraidd glâs, 
Oedd gynt gŵn Jonas Broffwyd. 


Felly Dyn llawn nychdod, 

Pan nyddo'r edau'r Bennod: 

Er thynnu o hŷd, a'i thorri'n wan 
Dyn yn y man sy'n darfod, 

Fe aeth yr Haul i'w fachlud, 

A'r cysgod mi.thrig ennyd ; 

Crina'r Goldyn ïrêdd dŵ, 

A Dyn sy'n marw hefyd, 


Y Rhosyn a ddiflannodd, 

A'r Blodyn a syrthiodd; 

A'r Llysiau wywodd dan y Gŵydd, 
A'r Borau-ddydd a basiodd. 

Ail Glaswellt ar y Meusydd, 

Neu ddechreu Chwedl newydd ; 

Ail i'r Aderyn, hir ni sai, 

Neu fân wlith Mai foreu-ddydd. 


Ail fyr feddylio,. 

Neu all i.hun-freuddwydio; 
Aili Ddwr yr Afon draw, 
Âr droad Llaw fo'n treiglo, 








Felly Dyn yn ddiau, , Me s 
Dan arwain chwyth i'w Enau: MD 
Sy' bob Munud ar y Rhôd,. 

Mewn perygl dyrnod! Angau. y 





Yr îr wellt-glas. & ' wywodd, tj 

A'r Chwedl a derfynodd. ;; i| 
'R Aderyn aetlì, nis gwyddis, Pl 
A'r Gwlith o'i Le dyrchafodd... 

Fe ddarfu'r byr feddylio, y 

Fe aeth y Breuddwyd heibio; |. UA 
Y Dwr y'n treiglo r hyd dy, Glynn, | 

Ae einios Dyn a Pn 


Ail chdi ary croyw. dain Ur GN 
Neu olwg drych. y Gwydrwr; ,. '8 
Ail 'serifen âr y Tyfod dtaw, 
Neu 'Wennol Llaw'r Gwehyddwr, 

Ail j'r Awr rywiegedd, “ 
Neu. .Rychwant yhwng y Bysedd; 

Ail i Dôn yr Alarch gwyB, , ....; 
Pan ae Yn, ei ML Got 


Felly Dyn sy'n n darfod, ' UN 
Wrth dynn 8t b6n. ei Ymd, 
Chwyrn y pass êl Fywyd 

Fel Chwedl ŷ prysib' Dafod. 
Cloehau'r Dwr a dorrodd, 
Y Golwg«ddrych a ballodd; uaT 
Â'r ,Wesnol ehwiìdr a di Alên, 


















a 





























Nid hir yr hwya ei oriau, Mh t yu 
Byr yw y Rychwantyntau; | (0 5 
Marw awnaeth vr Alarch gwyn 6 0 
v Ac felly Dyn:drwy Angau. 
Ail i'r Saeth o'r llinyn, 
Neu fel “ rhyferthwy gwanwyn; 
Neu Amser byr ,Thwng Llanw a Trai, | 
Neu wêf a wnai'r Wn CorRynoin jT! 


Ail gyrfa Mareh uchel-bem, old. 
A Bywiog, uchel, grechwen. : www 
Aili ynnill.gâl yr H&, | 

Neu rannu Bara ^lusen. 

Felly d$n heb ragor 

By drist ei ddyddiau, a'i wobor 
Heddyw'n uchel syth ei War ^ MU 
Y foru ar ei Elor. 


| Fe'aeth y Saeth'o'r Bwa, 
A'r llanw ar gais a droia, 
A'r amser nid yw amser ddim, 
A'r wef ddi-rym a rwyga. 
Fe 'nillwd gyrrfa bennod, 
Fe drawyd gâl ar ddyrnod ; 
Y Bars a ranned i bob un, 
Ac Einioes dyn sy'n darfod. 


Ail Mellten pan ei saetho, 

Neu B0st yn myned heibio; 
Aili swn, neu osle o Gân, 
Ne dridiau o fân siwrneio, 





Tebyg i Erllygen 

Neu debyg i'r Eirinen ; | 
Neu Eira gwyn hyd llechwedd bron, 
Pryd hâf-ddydd hinon wybren. 


Felly dyn sy'n treiglo, 

Heb oes nac ammôd tarrio; 
Ac yn myned ar ei Daith, 

Heb mor cyffl'ybiaeth iddo, 

Ni thrig y Fellten funud, 

A'r Post sy'n mynd yn esgud ; 
Chwyrn y pasia sŵn y Gân, 
Â'r siwrne fechan hefyd, 


Eê 


Fydru & wna'r Erllygen, 
A' Sytthio 'wna'r Eirinen; a 
A'r eira a ddaw, fel dyna Rann, 
Pob peth fydd dan yr Wybren. 


ROWLAND VAUGHAN, Cann Gar. 
A'i Cant yn y flwyddyn 1690. 





